Mánaðarrit 

til stuðnings frjálsri trúarskoðun. 


II. 


GIMLI, MAN., NÓYEMlíER 1894. 


1] 


31 . Kapítuli I. Móses bókar. 


Þá ísrael möti Medíanítum 
Móses senda vunn. 

,,Hefniö drottins," Svo liann sagði, 
j,sérhvern drepið mann.“ 

Evi, Rehem, Reha feldu, 
ræntu fjöri Beors nið. 

Aðra tvo þar andarvana 
Öðlinga þeir skildu við. 

Ivonur, börn, og gull og gripir, 
gafst þeirn herfang þar. 

Allan b.irt þeir fénað fluttu, 
fyr sem boðið var, 
rændu valinn vopnum, klæðum, 
Vígin brendu, liúsin, garð, 

Móses færðu, fjárins mikla 
fenginn afla, stríðsins arð. 

Feikna reiðr Móses mælti: 

„Menn, hvort liafið þér, 
konum öllum griðin gefið? 
Glópska, sjá, það er; 
þær, að Bileams boði, -stálu 
börnum ísraels guði frá, 
heift svo drottins hafði nærri 
í liefndaskyni drepið þá. 


Sveinbörn konur sviftið lífi, 
en sérhvért óspilt víf, 
ei sem hefir karlmann kendan 
kaupi grið og líf. 

Þær skulu yðr stundir stytta, 
en stilla drottins heiþtareld. 
Herfanginu skjótt vér skulum 
skifta, aðdrottins boði í kveld. 

Þrottinn mælti: „Móses, taktu 
með hinn æðsta prest 
og alla lýðsins öldungana 
er það ráðið best. 

Skoðið, teljið, skipta fénu 
skal í jafna hluti tvo: 
hermenn annan, lieimafólkið 
hinn skal fá, alt jafnast svo. 

„í minn hluta, einn sé talinn“ 
æðstr drottinn tér, 

„fimm af tugum fólksins kverjum . 
fórn, til dýrðar mér. 

Af hálf-þúsundi hersins hverju 
hafa skal ég líka einn, 
í loga er brennist Levítanna 
líkar mér hans ilmr hreinn. 



Boði drottins hræddir hlýddu, 
iilatum skiftu nú. 

Smáfé, uxar, asnar, konur, 
auðga þeirra bú. 

Nægir það, um naut og sauði 
nú skal ekki ræða meir, 
en hvað margar ungar konur 
í sinn hluta fengu þeir? 

Kon r! er það yðar drottinn? 
Elskið þér það goð? 
sem yöar fram til fórnar heimtar 
fagurt drottins boð. 


Tala hrunda hertekínna, 
er héldu lífi þar, 
tvisvar sextán þúsund, þeirra 
þannig taliö var. 

Helming kvenna hermenn fengu, 
Iiluti drottins verðr þá 
þrjátigi og tvær, hann þar af skyldi 
þægilegan ilman t'á. 

Blöðgirnd seðja böðla drottins, 
hræðr, synir, feðr, menn. 

IJætur sæta svívirðingum; 
sjá! það lögmál gildir enn. 

M Y B R A K. 


T R V I X Á G IIÐ. 

EFTJR if. J. SAVAGE. 

-:o:- 

VI. EIGUM VÉR AÐ TII.BIÐJA GUÐ 1 


0vo er það orðið alkunnugt, að það þarf engrar sönnunar við, en að 
pj eins að mínnast .á það, að guðsdýrkuninni er svo haga? & þessum 
J' tímum, að margir hinna bestu mauna þassara tíma hrökkva frá 
albí guðsdýrkun, e'ins og hún s«5 ekki samboðin göfugum mönnum eðr 
ko'.nm. Sjálft orðlð tilbeiðsla vekr hjá oss hugmyndina um menn 
skv; ,adi, skælandi, flaðrandi. Henni fylgir hugmyndin um kreddur 
og nc:imoníur, sem hvorki hafa neitt að þýða, nö nokkurn lífgandi 
kri'.p'. Og- svo ajá þessir menn, að þeir geta ekki fengið það afsér, að 
fara siö dýrka guð á þennan hátt. 0g, gætið vel að því, þet.ta stafar 
ekk> af því, að rnenn séu ekki heiðarlegir, vandaðir, alvörugefnir, að 
]> . sé ékki ant um það, sem nefnist göfugt og háleitt og dygðugt 

lifercy heldr af einliverju öðru. Þeim finnst, að þegar þeir eiga að 
facc íil kirkju og tilbiðja guð þar, þá verði þeir að afsala sér því, sem 
þe ' ... áiitið göfugast og veglegast í sínu eigin eðli, þeir séu noyddir 

til gera þar eitt og annað, sem virðingin fyrir sjálfum þeim hannar 
þeim að gera. 

svo er hitt, að í eigin hjörtum þairra kemUsú spnrning fram, 
hvo.t. það eé nú víst og áreiðanlegt, að nokkur sú vera sé til í alheim- 



171 


inum, 80111 hirði nokkuð um, að þeir gjöri þetta. Það er spurningía 
um það, livort guð, ef hann á annað borð er til, eé vera sú, sem hirði 
um það, hvort þeir krjápi á kné eða ekki, livort þeir þeygi höfuð sín 
til jarðar í bæn eða ekki, hvort þeir þylji upp hinar fyrirskipuðu bæn- 
ir á bænabókunum eða ekki, livort þeir yfír höfuð gangi til almennrar 
guðsþjónustu eða ekki. Og svo er enn önnur tilfinning miklu sterkari 
en þessi — og sem ég vorð að játa að ég hefi sjálfr — nelhilega sú, 
livort að þeir geti haft nokkra sanna, djúpa, lijartanlega virðingu og 
ást á guði þeim, sem heiratar, að þeir smjaðri fyrir sér með þessari 
hræsni og fagrgala. Það er alment álitið og víst réttilega, að það séu 
ekki sannarlega göfugir menn, sem vilji láta sinjaðra fyrir sér. Það 
eru ekki göfugir menn, sem girnast það fremr öllu öðru, að múgrinn 
æpi fyrir sér og veifi höfuðfötum sínum; sem vilja láta ntenn standa 
upp og flytja sér lofgerðarræður ura það, hvað þeir séu miklir menn, 
góðir menn og gáfaðir menn. Sá maðr sem á þett.a skilið, honum er 
oftast ekki mikið gefið uni þessi læti. 

Það er ekki langt síðan að ég átti tal við kunningja minn og þótti 
mér hann lýsa þessari tilfinningu ágætlega; og ég veit að fjöldi manna 
or á sama máli; hann sagði: „Ef að nokkur guð er á himnum uppi, 
þá hlýtr hann að hafa skrítnar hugmyndir um menn þá, sem ætla að 
þeir þóknist honum með því í sífellu að vera að segja honum, hve stór 
hann sé,‘ - Hann getr ekki haft rnikla virðingu fyrir þeim mönnum, 
sem hugsa, að þetta sé sannatleg tilheiðsla, hugsa, að það só yilji guðs, 
að þeir séu að vera að þessu ógoðslega slrjalli. 

Þett-. sýnir ijósiega, hvernig hugsunarháttr margra manna er. En 
til þess að sjá og skiJja þetta, þurfum vér að gera oss ljóst, hvað liggr í 
orðinu og hugntyndinni „tilheiðsla.“ Hvað er tilheiðsla? Hvað er 
það að tilbiðja eitthvaðl 0g umfram alt, hvað er það, að tilbiðja guð I 
iíf að vér tökum hugmynd þessa, og skýrum hana nákvsemlega fyrir 
oss, svo að vér þckkjum haua eins og húu er í insta eðli sínu, þá mun- 
um vér fljótt komast að þeirri niðrstöðu, að öll tilbeiðsla er eiginlega til- 
finning sú, er vór köllum: aðdáun. Maðrinn tilbiðr það, sem hann 
dáist að, hvort sent það er fyrir ofan hann eða neðan, hvaða nafn, sem 
hann gefr því, eða hvort hann gefr því nokkurt nafu eða ekkert. Það 
er sama, í hvað mörgum trúarjátningum hann íklseðir þessa tilheiðslu 
sína, það er sama, hvað margar kreddur hann hefir við hana, það er 
sama, hvað hann segir eða gjörir, þá tilbiðr hann ekki annað, en það, 



sem harm af allri hjartans alvöru dáist að. Tilhoiðsla er því aðdáun, 
Það skulum vér eiulægt liaf.i í liuga og láta það lýsa oss seni Ijósrúk í 
jnyrkri, svo vér sjáum glögt, hverníg einn liðr tilbeiðslunnar tengist- 
við aunan. 

En hvað þýðir nú þessi tilbejðsla? Hvaða vald hefir hún yfir hjarta 
og lífi þéss, er tilbiðr? Skýringin, sem ég gjörði á orðinu „tilbeiðsla," 
svarar spurningu þessari. Osjálfiált og óhjákvwmilega reynir maðrinn 
að ]íkjast því, sem hann dáist að. 'Ef að maðrinn í raun og sannleika 
dáist að og tilbiðr dýrðina guðs, þá breytist liann jafuframt, ver.ðr 
henni líkr þessari hugmynd, sem býr í hjarta bans ; dag frá degi drekkr 
bann dýrð þessa meira og meira inn í eðli sitt. Sem sýnishorn á því 
hvað ég meina skulum vér taka dæmi af Alexander niikla. Það’er sagt 
að bók sú, er haun mat mest af öllum hafi verið Hómers Ilionskviða 
pg að sú peróna í hók þeirri, sem honum geðjaðist best, sem varð fyr- 
irmynd lians, liafi verið Achilles. Hann svaf með hana undir höfð, 
sér, og dreymdi úr henni á daginn. Iiún var stjarna sú, sem leiddi 
hann á hinni löngu herferð sinni frá Grikklandi inn í miðja Asíu. Af- 
leið’iugin af þessu var mjög eðlileg. Hann tilhað þessa hugsjón af her- 
manni, og dag eftii dag, vitandi og óafvitandi lagaði hann líferni sitt 
og háttu eftir fyrinnynd þessarar grísku hetju. Aftr á móti skulum 
vér láta einhvern taka sér til fyrirmyndar einhvern dýrðling hinnar ka- 
þólsku kirkju. Látum hann t. d. ekki lesa aöra hók on „the imitation 
of Christ.,“ eftir Thomas a Kempis. Látum hann sofa með hana undir 
höfðinu, látum hann hera hana á sér, lesa kafia úr henni á liverjum 
degi, og sjá í þessari einu fyrirmynd sinni samandregna alla dýrð og 
fegurð, tign og mikilleika nmimlegs lífs, — þá þarf engan spámann 
til þess að segja, hvaða stefuu breytni lians taki, engan spámann !il að 
legia hvernig hanu muni verða hið næsta ár og annað, eða að 10 árum 
siðnum. Hann hlýtr að breytast og verða Iíkr manni þeim, s ;in hann 
tilbiðr. Oldungis eins er því varið ef að þetta, sem tilbeðið er, er 
eitthvað óvirðulegt. Látum kvennmann einbvern meta það mest af 
öllu, bvaða stöðu hún hefir í lífinu, eða réttara í félagi því, sem bún 
lifir í. I sjálfu sér er það eltki ilt, langt frá. En verði það aðal- 
hugsun hennar, eða það, sem hún keppist eftir fremr öllu öðru, þá 
setr það sinn stimpil ú hana. Hún fer til kirkju á hverjum sunnudegi; 
hún les bænabókina sína daglega; lnin heldr föstur allar, hún fylgir 
hinum ytri siðum og ímyndar sér að hún sé að tilhiðja guð. En þó að 



173 


liún sjái J)að ekki sjálf, jiá sjá þó nágrannar liennar, vinkonur hennar 
jrað, að hún í rauninni er að dýrka sjálfa sig, liún er að dýrka fúlaoíð, 
sem hún er að elta og eðli hemiar hrevtist samkvæmt því. 

Þetta hið sama kemr fram alls staðar annars staðar, í öllum öðrum 
atvikum lífsins. Kf að ég nákvæmlega kyntist hverjum einum af yðr, 
sem hér erúð, þá mundi ég fljótt vita, hvað það er, sem þér t-ilhiðjið. 
Kg þavf ekki að spyrja yðr að því, hvort þér tilhiðjið guð eðr eigi, eða 
hvort þér tilhiðjið eitthvað annað. Þegar ég þekki hvað þér eruð og 
hvernig þér eruð, þá þekki ég einnig, hvaða hugsjón það er, sem þér 
•dáist meat að og dýrkið. Og cí'að ég sé það, að einn eðr annar af yðr 
er farinn að hugsa um, að keppa eftir, að leita að einhverju æðra og 
hotra, og ef að ég sé, hvað það er, og sé að því fylgir eitthvað af feg- 
urð, afsaunleika, af gæsku guðs, ef ég sé, að þessi hugsjón er fyrir 
ufan yðr, en að þér af alvöru koppið eftir að ná lienni, þá þarf ég eng- 
an spámann til að segja mér, livað þér verðið hin næstu ár. Ég voit 
það, að lögmál, sem er jafn óbreytanlégt og þyngdin, muni breyta yðr 
vg gjöra yðr líka liugsjón þessari, sem þér tilbiðjið. 

Til þo*s að skýi-a lítið eitt eðli þessarar tilbeiðslu, þá skulum vér 
nú virða fyrir oss nokkra hluti, sem menn vanalega álíta að séu aðal- 
atriðið í tilheiðslu guðs. 

Það er þá mjög vanalegt, að þegar klerkar byrja guðsþjónustu 
sína, þá biðja þeir söfnuðinn að gera bæn sína með þeim. Maðr sá, 
sem biðst fyrir í einrúmi álítr, að hann sé að tílbíðja eðr dýrka guð. 
Eins er um familíu þá sem kvöld eða morgun kemr saman til þess að 
lesa upp einhvern kaíla úr einhverri helgri bók, krjúpa svo á kné og 
lesa af kappi bænir sínar, eins og þeim var kent í æslcu, og þeir hafa 
vanist á uppvaxtarárum sínum. Þegar þeir eru að gjöra þetta, þá ætla t 
þeir, að þeir séu að tilbiðja guð. Menn biðja til guðs af því, að þeir 
eru hræddir við hatin ; menn biðja til guðs af vana; menn biðja til 
guðs af því, að þeim íinst það skylda sín; menn biðja til guðs til þess 
sð at'stýra einhverju illu á úkomna tímanum; menu biðja til guðs af 
eigingirni, til þess að öðlast eitthvað hjá guði, sem þeir að öðrum kosti 
eigi myndu fá. En sé nú eitthvað af þessu aðah-.triðið í bænagjörðinni, 
þá á bæuagjöið sú ekki hið minsta skylt við guðsdýrkun. Það er svo 
iangt frá, að það sé guðsdýrkuu, að það hlýtr að vera viðrstygð í aug- 
um hans, sem ekki hirðir ui» útyortis búning, heldr um hitt, sem 
kemr frá hjartanu. 


» 



174 


Eða tokum nú'guðsþjónuatuua í kirkjunni alnieiit. Vanalega eru 
kirkjuruar kallaðar : guðshús. Eólk safuast saman þangað á hátíðis- 
dÖgum, ú föstudögum, með nýju tungli, á sunnudögum, til þoss að 
dýrka þar guð í sameiningu, að því er þeir segja. En eru menn þar 
«ð dýrka guð með serimonium þeim sem þar fara fram. Svarið er kom- 
ið undir því, hvort þessi ytri búningr guðsdýrkunarinnar sem þar 
kemr fram, virkilega komi frá hjartauu, sé sömi og veruleg aðdáun á 
því liinu guðdómlega, eða hvort það spretti af vana, eðaafþví, að 
menn ætli að hafa eitthvað út úr guði, af ótta eða þá kaunske af oigiu- 
girni. 

Þá eru hinar miklu lielgigöugur. Vér skulum hugsa oss, að vér 
vícrum komnir til Eóms á hinmn mesta hátíðisdegi ársins. Strætin eru 
troðfull af fólki, því þenna dag ætlffi- páflnn sjálfr að vera einn í göng- 
tmui, og skulu fylgja honum klerkar hundruðuin saman og kardínálar 
og biskupar kirkjunnar. En þegar myndin af Kristi (bambino) erbor- 
in um, fleygir fólkið sér niðr á strætin. Er þetta guðsdýrkun t l>að 
getr verið, að það sé, og það getr verið, að það sé ekki. Eins var það, 
þegar Gyðingar söfuuðust alla vega að úr Gyðingalandi til Jerúsalem, 
til þess að taka þátt í guðsdýrkun þeirra í musterinu,—vér skulum láta 
það vera uppskeruhátiðina — þar koma þeir í þúsundatali, söfnuðust 
samau árla morguns um sólar uppkomu og suugu lofgjörðarsöngva síua. 
— Komu þ'ii’ aftr seinna um daginn til þess, að hafa yfir oinhverjar 
serimoníur. — Borgin var öll í uppnámi yfir þessari lofgjörðardýrð. —■ 
Eu var nú þjóðin þarna í sannleika að dýrka guð i Það getr verið. En 
það er þá undir því komið, hvort þeir í sannleika hafa dýrkað guð í 
hjörtum sínum, hvort þeir í sannleika hafa dáðst að honum, eða þeir 
vóru að gera þetta, sem annað vanaverk, að reyna að sefa reiði hans, 
eða að gjöra honum til geðs svo að hann veitti þeim eitthvað. 

Það getr vel verið öldungis sams konar tiiheiðsla eða dýrkun og 
þogar maðr einn fer til Washirrgten, leggr þar allar hrellur, hefir öll 
hrögð í frammi, skælir sig og skríðr fyrir einhverjum vildarmanni 
þeirra, er völdin hafa, dögum saman, vikum saman, mánuðum saman, 
svo að þessi maðr útvegi honum eitthvað fyrir sjálfan hann, eða vin 

* Bambino kallast líkneskja af barninu Kristi í reifunum, með geisla 
ljóma og englamyndum í kring. Er mynd sú borin um Ilóm við 
hátíðleg tækifæri, ep lýðrinn krýpr á kné og tilbiðr hana er hún 
fer fram hjá. 



háns, efta þorpið, eða borgina, sem hann býr í. Hann getr gjarnan 
fvt'irlitið þann, sem liann er að viðra sig upp við og skríða fyrir, svo 
að hann nái hvlli hans og lijálp. 

Eins er því varið með niikil verk og líferni hinna helgu manna 
á liinum fyrri tímum kristninnar. Yér þekkjum flestir hanu Sírnon 
stylites (súlukarl). Hann stóð árum saman upp á margra álna hárri 
súlu og fúr aldrei ofan, en sat þar jafnt og þétt, nótt og dag, ár eftir 
ár, í brennandi eólariúta og hellandi rigningum. — Var hann að dýrka 
guð, eða var hann að ná hylli fjöldans í þeirri von, að hann einhvern 
tfma vrði kallaðr heilagr, yrði dýrkaðr sem dýrðlingr 'I Hannig er því 
og varið um hinar opinberu fórnargjörðir —brennifórnina, fórnir dýra 
eða blóma, eöa reykelsis —. Þannig er það, er v.ér fórnum einhverju í 
Mfi voru, þegar vér föstum á laugaföstu, þegar vér neitum oss um eitt- 
hvað, sem oss laiigar til, annaðhvorf af því, að trúin, eða prestrinn, 
eða almenningsálit,' eða mannfélagið biðr oss að gera það. Er þetta nú 
guðsdýrkun ? Ef vér skoðum þetta samkvæmt skýringu þeirri á orðinu 
tilbeiðsla, er ég áðan gjörði nefnil., að tilbeiðsla væri aðdáun, þá sjá- 
um vér, að þetta getr eigi verið tiibeiðsla, nema því að eins að vér í 
hjaita dáumst að þeim, sem vér erum að tilbiðja. 

Þegar vér tölum um guðsdýrkun, þá verðum vér að gæta þess, að 
tiún kemr stundum í lj<5s og stundum ekki. Stundum verðr hjartað 
ekki vart við þnð, nð maðrinn sé að dýrka guð, en stundum hrífr þessi 
tilíinning' inanninn og lyftir honum upp og gj'örir hann styrkari, 
hreinni, göfugri, betii. Þó að hann hafi ekki hreift varir sínar, þó að 
tilfinningar hans haíi ekki látið sig í ljósi í neinni líkamlegri hreitingu, 
þá er þó í hjarta hans sannarleg og hrein guðsdýrkun ef að hann hefir 
þessa eiuföldu hreinu aÖdáun fyrir því, sem er honum æðra. Og svo 
framarlega, sem maðrinn hafi hana, beri Imna í hjarta sér, þessa hreinu 
aðdánn, sterka og öíluga, er ríki hið innra hjá honum, ekki að eins 
einstaka sinnnm hvaiflandi, lieldr dag eftir dag, þá lilýtr hún á einn 
eðr annan hátt, að láta sig í ljósi. Maðrinn getr ekki látið vera, að 
láta meira eða minna bera á sínum innra.manni í tali sínu, hann getr 
eigi látið vera, meira eðr ininna. að sýna trú sína eða guðsdýrkun í 
brevtni sinni. Það getr ve! verið, að það komi eigi í ijós eftir fvrir- 
skipuðum reglum guðfiæðinganna, en dýrki maðrinn af einlægni hjarta 
síns það, sem er satt og göfugt, þá hlýtr það, að mynda og laga lífa- 
stefnu hans, það ræðr gjörðum hans, ræðr íali hans, það kemr ýmis- 


176 


!ega í l/ós liið ytra, þótt það geti yerið á mjög margbreytilegan bátt 
eftir ástæðum og lífskjörum. 

Af þessu leiðir — og er þ.ið mjög athugavert —, svo framarlega 
sem dýrkun þossi, þessar hræringar hjartans eru moira en lát.æði eitt, 
-■— að margir þeir eru sannir dýrkcndr guðs, sem sjálfir ætla að þeir 
séu það ekki. JÍg hefi liitt marga menn, sem sjálfir gera enga kröfu 
ti.l þoss að vora guðsdýrkendr. En þ<5 vakiv fyrir huga þeirra einhver 
gömul hugmynd um guðsdýrkun. Þeir ætla að guðsdýrkunin só í því 
inuifalin, að faru í kirkju, gjalda presti, vera til altaris, trúa á ritning- 
una, að til þess að geta dýrkað guð þurfi menn að binda sig vissum 
siðum eða serimoníum. Þetta vilja þeir ekki hafa. Þeim velgir við 
því, að hæna sig fyrir allra augum, þeim hýðr við kreddunum, þeir 
vilja ekki vera hræsnarar. Það getr nú vel verið að þeir sóu engir 
guðsdýrkondr. Það getr vel verið að þeir dáist ekki að neinu því sem 
er guðlegt, neinu því sem er fyrir ofan þá, eem lyftir mönnum upp og 
b)æ8 þeim í brjóst hinum göfugustu hngmyndum lieimsins, en þið er 
atls eigi sjálfsagt, að þá skorti þessa dýikuu, þessa hreinu tilbeiðslu, 
þótt þeir sjálfir hugsi sér það, eftir því sem vanálega er skilið við til- 
heiðslu. Þetta getr vel verið maðr sem einlæglega elskar heimili sitt, 
sem tilbiðr konu síua sem ímynd allrar kvennlegrar fullkomnunar. 
Þotta getr verið maðr, sem verðr hriíinn af hinu elskulega Játbragði 
barnanna við knó sér, sem sér í þeirn þenna óútgrundanlega, óskiljan- 
loga, undarlega leyndardóm, lífið. Þetta getr verið maðr, sem vorðr 
hrifinn af hinum fögru og inndælu hlutum náttúrunnar umhrerns 
liaim ; maðr, sem tekr upp laufblaðið á götunni og hugsar og hugsar, 
þangað til að þetta litla, að því er virðist ómerkilega laufblað, leiðir 
hann á ferð út í hinn óendanlega geim og hann stendr þar höggdofa 
og undrandi fyrir.þessum mikla leyndardóm aiheimsins, lífiuu. Hann 
kann að tárfella vfir þessu litla hlórni eins og skáldið Wordsworth, 
hjarta lians kann að titra af viðkvæmni, er hann heyrir hafólduua 
glymja á grjótinu á sjávarströndinnf, eins og sála söngmannsins titrar 
við orgelhljóminn. Hann kann að verða hrifinn af öllu því, sem er 
göfugt og fagurt og satt og mikilfenglegt í heimiaum. En hjá slíkum 
manni er tilbeiðslan til, og hann tilbiðr guð, þótt hann aldrei hafi 
kirkju séð, og aldreí lesið eina línu í hinni lielgu bók, sem kölluð er, 
á allri æfi sinni. Maðr sá, sem verðr snortinn, verðr hrifinn af fegurð- 
inni, af sannleikanum, af kærleikanum, sem getr gripið tign lieimsins, 



hann klifrast tröppu af tröppu upp hið gulldrifna marmararið tilbeiðsk 
unnar, er ,,liggr í gegnum myrkrið upp til guðs,“ alt að einu, þó að 
hann finni eigi til þess sjálfr, þótt honum sé það óljóst og það sé 
myrkri hulið fyrir honum. 

Af þessu leiðir hins vegar að margir menn geta verið svo smá- 
munasamir, að þeir kjósa helst mintunu, anísinn og kúmoDÍð, þeir 
leggja mesta áhersluna á hœnagjörðir, kirkjugöngur, hátíðahöld, þeir 
•sveipa fötunum að sór þegar þeir á götunni ganga hjá frjálstniarmanni; 
þeir eru hræddir um að þeir sýkist af vantrúnni og guðlevsinu, ef þeir 
snerta liann, og það kann vel að vera, að þessi ákaflega mikli guðs 
inaðr hafi ekkert það í fari sínu, er heyri til hinni sönnu tilbeiðslu á 
guði hinum lifanda. Það er oft um þá menn, sem þannig dýrka guð, 
að þeir eru þröngsýnir í mesta máta, þeir lifa eingöngu fyrir sjálfa sig, 
hugsa eingöngu um sig og ættfólk sitt, um vellíðan þeirra, sem þeim 
eru nátengdir, þeir sækjast'eftir persónulegum hagnaði, eftir pólitiskri 
eða fólagslegri stöðu fyrir sjálfa sig. Þeir vilja láta titla sig: lierra, 
iierra; sitja í hinum æðstu sætum samkundunnar — en, ■— þó geta sál- 
ir þeirra eigi orðið hrifnar af göfugri, eðr veglegri tilfinningu, þeir 
-verða eigi hrifnir, þeir lyftast eigi upp af neinu, som er göfugt og há- 
leitt. Þó að slíkir menn sæki kirkju hvern pinasta dag vikunnar, þó 
að þeir lesi ritninguna, þó að þeir lesi bænir kvöld og morgna allasína 
æfi, þá eru þeir þó engir sannir trúmenu ; þeir geta ekhi kallast guðs- 
dýrkendr. 

Svo að vér nú getum dálítið skilið í breidd og dýft þessarar teg- 
undar tilbeiðslunnar, þá skulum vór snöggvast virða fyrir oss, hvernig 
iiún kemr fyrir. Alt til þessa hefir mikill hluti hinna mestu og hestu 
manna heimsins verið útilokaðr frá því, að taka þátt í lofgjörðarsöngn- 
um, er hljómað hefir uni allar aldir: dýrð sé guði á upphæðum, ein- 
mitt fyrir það, hvað játningarnar hafa verið þröngar, fvrir smásálar- 
skap mannanna, fyrir ráðríki þeirra og einfeldni. 

Fyrst skulum vér þá skoða þá dýrkendr, sem hér um bil eingöngu, 
eða þá að mestu leyti dýrka fegurðina í heiminum. Menn geta fljótt 
séð, að hér er átt við listamennina. Eru þeir guðs dýrkendr? Er 
listin (hvaða list sem það nú er) ein tegund guð.idýrkunarinnar'i Yana- 
lega hafa menn eigi álitið það. Puritiiuar á Englondi ætluðu, að þeir 
gerðu guði þénustu mikla, þegar þeir fóru inn í kirkjurnar og hrutu 
og brömluðu með sverðum og spjótum'alt þar inni, sem var fagurt og 



178 


líStfengt. Og enn eru þær kirkjur til, eða trúfélög, cr ætla að urgelin 
söu uppgötvim djöfulsins, sem ekki mega heyra fagran söng til dýrðar 
geði. Kn effcir því, sem hugmyndin um guð hefir Verið skýrð í undan- 
gengnum ræðum, þi er hann uppspretta fegurðariunar, sannleikans og 
kærleikans, þessara þriggja meginkrafta mannlegs lífs. Og þegar 
heiínrinn fer að skilja hreidd og dýpt guðdómsins, þá verða þessar 
þrjár meginhvatir mannlífsins skoðaðar sem sannsrleg guðsdýrkun. 

Ivétt nýlega, að heita má á tímum menningarinnaf, er hbimrinn 
farinn að hirða um fegurð náttúrunnar. Keyndar geta menn sagt, ,að 
liinir fornu Grikkir og Gyðingar og nokkrar aðrar fornþjóðir liaíi tekið 
eftir ýinislegri í’egurð himinsins, er sífolt var fyrir augum þeirra; eu 
það er fyrst á nýrri tímum, að skáldin liafa kveðið um fegurð náttúr- 
unnar, að landslaginu hefir verið lýst í háfleyg'um orðum og málað upp 
á léreft með mikilli líst; það er fyrst á nýri-i tínmin, að menn hafa 
hugsað «ér, að þetta mikla ríki jarðar undir fótum vornm og alt 1 kring 
nm os« opinberi eðr auglýsi þann anda fegurðarinnar og lífsins, sem sé 
verðr þess, að hinir vitrustu menn veiti honum nákvæma eftírtekt. Eg 
hlýt því aö álíta, að sá maðr, sem hrifinn verðr af fegurð nattúrunnar, 
sem fyrir augun ber, að sá maðr, sem verðr hrifinn af yndisloika upp- 
göngu sólar og niðrgöngu, að sá inaðr, sem verðr hrifitm af liinum ó- 
takmarkaða geimi yfir höfði lians, af tign fjallanna og hamrahnjúk- 
anna, að sá maðr, sein verðr suortinn af þos.-.ari feguið heimsins, liafm 
sé ekki einungis náttúrudýrkandi, heldr guðsdýrkandi. Hanu dýrkar 
'guð þann, sem hefir opinberað sig, sem hefir talað í fegurð þessa lieims, 
Og hann er trúmaðr og guðsdýrkandi að þessu leyti, þótt hann hirði 
eigi neitt um það, sem vanalega er kallaðr sannleiki, jftfnvel ]>ó að 
breytni hans sé ekki siðferðislögmálinu samboðin, þótt hann sé sið- 
leysinui. A’ér getum hér tekiö til dæmis annan eins mann og Byrou. 
í>egar Byröu lýsir þrumuveðrinu í Mundíufjöllum — sem or eitthvað 
Wð fyrsta, er ég hefi séð af því fcagi — og lieldr svo áfram og segir : 

„And this is in thc night, Most glorious night! 

Thou vvcrt not sent foi sluiuber! let me be 
A sharer in thy fierce and far delight, 

A portion of the tempesí and of thee !“ 
tða þegar liann í tunglsljósinu dýfir árinni í vatnið og scgir: 

Clear placid Lenian ! thv contrasted lake 
With the vritd worid I dvveit in, is a fhing 
Whieh warns me with its stillness to foraake 
Earths trouhled waters for a purer spriug. 



179 


Eðii þegar hann lítr til stjarnanna, sem liugr manna hefir staðið tii 
ttm allar aldir, og segir : 

Whoever looked upon them shining i 

And t-urned to earth without repiniog 
Nor wished for wings to flee away 
And mix with their eternal rav t 

Mér er sama, þótt þér segið mér, nð Byron hafi ekki hirt neiti uin 
sannleika, og að hann hafi verið siðleysingi hinn mesti, þá var hann 
þó fegurðar dýrkandi að því, er snertir þessa dýrðlegu opinherun guðs, 
er vér köllum fegurð og þá var hann líka guðsdýrkandi. Eins or um 
listamanninn, sem málar myndir, sem sker fit líkneskjur, sem ayngr 
kvæði, sem úthellir sálu sinni í inndælum 3Öng, sem hefir eyra, er get’- 
hlustað og greint þessa undarlegu dularfullu hljónifegurð og samræmi, 
sem aðrir hafa ekkert skynbragð á, er vanta þessa gáfu. Þessir list-a- 
menn eru dýrkendr fegurðarinnar og hún er mjög áríðandi hluti af 
guðsdýrkunin ni. 

Þá er að minuast á hið annað'megijiatriði: sannleikann, sem nær 
yfir alt það, sem vanalega eru kölluð vísindi. Tökum til dæmis þá 
rnenn, sem alla æfi sína af göfgi hjartans verja lífi sínu til þess að leita 
sannleikans; þeir hafna öllu smjaðri og dekri og embættum, svo að 
þeir geti haldið áfram rannsóknum sínum, þeir hafna auðí og pening- 
um og segja með Agassiz, og eru það einhver iiin göfugustu orð, sem 
ég hefi heyrt: ,,Eg hefi engan t-íma til þess að safna mér peningum., 
Hann hafði séð hugsjón sannleikans hvarflá fyrir augu sér og var hon- 
um meira í mun að ná honum, en afla sér peuinga. Tökum til dæmis 
ofnafræðinginn, sem grefst eftir samsetningu hinna undarlegu liluta, 
er vár köllum smáagnir (Atoms). Hann klýfr ögn frá ögn til þess 
liann kemr svo langt, að hann getr ekki séð agnirnar, og þá uppgötvar 
hann allrahanda undrunarverð verkfæri, til þess að ná og halda föstu 
því, sem augað get-r eigi séð, höndin eigi giipið og eyiað eigi greint. 
Hann eltir þett-a lengra og lengra inn í hinn ósýnilega lieiin, þangað 
til hann loksins opnar frumhvolf lítið, ev ímyndunin ieu getr gripið, 
og þegar hann þar er að skoða hið óendanlega smáa, þá st-sndr liann 
augliti til augiitis við hinn óskiijanlega guð. Aftr eni aðiir eins og 
Newton, er eyða æfi sinni meðal stjarnannn umgiitir af hinu óendan- 
lega stóra. T>eir halda áfram leít sinni, þangað til þeir verða gjörsain- 
lega hrifnir eins og Kepler og segja : „0, guð ! ég hugsa þær hugsm- 

ir eftir, sem þú hugsaðir fyr.“ Tökum jarðfræðinginn, sem með erf- 



180 


íðí miklu áv eflir ár voltír um jarðlögum þeim, sem aldírnar hafa hlað* 
íð upp undir fótim- vorum, sem finu'r farið eftir regndropann, er hahn 
fdll í mjákan sand fyrir hundrað þúsundum ára, sem les sér lit mynd 
og lögun laufblaðsins, cr mótaðist í Clay-ið fvrir hundrað þúsund eða 
miljón árum, sem finnr sporin eftir útdahðar fuglategundir mótuð á 
steina og af þeim getr ráðið livernig fuglinn hafi verið og á liveiju 
liann hafi lifað. Eru nú þessír menn cigi sannir dýrkendr guðs, sem 
verja kröftum sínum og lífi til þess að uppgötva sannleika guðs. i’að 
getr vel verið, að þeir hirði ekkert um listir eða skáldskap eða söng, 
hirði ekkert um neitt það, sem monn kalla trú eða trúhrögð ; þeir lifa 
kann ske árum saman í skógunum og hirða livorki um kirkju eða prest, 
en alt fyrir það er líf þeirra guðs dýrkun og þeir standa himnaföðurn- 
um.nær, en margr klerkrinn og kirkjumaðrinu. 

Þá er að geta hinnar annarar tegundar g<iðs dýrkunarinnar, niann- 
úðarinnar og kærleikans. — Það er tilbeiðsla þeirra manna, som hafa 
látið verk sín skína sem friðarboga í hinu sífelda steypifegni mannlegr- 
ar eymdar og sorgar og tára. — Þeirra mahna, som hafa varið lífi sínu 
tii þess, að hjálpa hinum þurfandi, að lótta byrðar mannkynsins, að 
herjast fyrir frelsi og mentun. ■— Það er tilbeiðsla þeirra manna, sein 
hafa verið píslarvottar eða hetjur, spámannanna. forvígismannanna, 
sem hafa barist fyrir sannleikann, kann ske látið lífið fyrir. hann stund- 
um á hálkestinum. Þessi tilheiðsla er æðst allrar guðs dýrkunar og 
vér ieggjum á það hina st.röngustu áherziu, þvi húu er undirstaða alli^- 
ar sannrar velferðar mannkynsins. Vér getum verið án margs, sem 
monn kalla vísindi og listir, en mannfélagið getr ekki verið til og 
þroskun eðr fullkomnun þess, er ekki Irugsanleg, nema menn haldí 
fast við það, sein vér álítum gott, ogkeppi eftir að líkjast hugsjón hins 
'siðferðislega góða lífs. 

Menn geta þannig á þrennan liátt tilboðið guð, en þó er það ó- 
fullkomið að binda sig að eins við einn einstakan tilheiðslumáta. Hin 
fullkomna tilbeiðsla er rétt samblöndun þeirra allra. 

Nú ætla ég að konia meö þá spurningu, hvort guð hirði nokkuð 
um það, að vér tilbiðjum haiin. Vér höfum séð það að vér hugsum 
oss guð sem meðvitundarfullan, skynsemdarfullan og góðan. Guð er. 
faðir vor, og það, að hann sé faðir vor, svarar spurningunni. Eg trúí 
því, að guð hirði um tilbeiðslu vora, ég tnii því, að í hjarta hins ó- 
endanlega og eilífa vakni tilfmningar ástar og viðkvæmni, þegar þess- 



181 


Af tiifimangar vakna í vorum hjörtum. Yðr þykir það kann ske skrífi 
ið en þó er það svo, að þogar ég stappa niðr fætinuin á jörðina, þá ná 
verkanir þær í óendanlegum smáum Stfl til sólarinnaf, en eins og það 
ekeðr eins verua hinar minnstu hreifingar ástar eðr tilbeiðslu í hjört' 
um vorum og senda hreifingar sínar upp að hásæti himna-fóðursins. 
Hér á jörðuuni álítum vér það ekki góðan og göfugan mann, sem hætt- 
ir að hirða um börn sín, hirða um livað þau hugsa um hann. Þegar 
fyrirtaks gáfumaðr fer að leika harnaleiki við börnin sín, að halda á 
þeim í fungi sér og dansa með þau, þá sýnir hann einmitt hina mestu 
göfgi sálar sinnar. En er þá nokkr ástæða til þess, að vér köllum það 
ógöfugt á hímnum uppi, sem vér kölluin göfugt og veglegt hér á 
jörðu. 

Þá er er en ein spuruing eftir og er hún þessi: Er það í raun og 
veru þess veit, að vér höfum sérstakan dag og sérstakan stað og sér- 
staka aðferð tíl þess að tílbiðja guð 1 Eg liefi tekið eftir því, hvað 
r.nertir veraldlég störf, að þau eru vanrækt, stundum algjörlega, ef að 
þau eru gjörð af handahófi. Menn hafa tíma til þess að nema vísindi, 
ef þeim er nokkr áhugi á því. Menn hafa tíma til að sinna fögrum 
listum, ef að þeim er ant um það. Menn hafa tíma tíl að rækja heim- 
ili sitt, ef þeir á annnð horð elska það. Menn hafa jafnan tíma til að 
ræka störf sín. Þannig geta menn liaft tíma til alls, í heiminum. Vér 
liöfum erft þenria dag, sem vér notum til guðsþjónustu frá fyrri tím- 
um, og ég >11 helga hann til þess, sem ber vott um hinar veglegustu 
hvatir mannsins og göfugustu tilfinningar. Og ég vildi ekki láta nokk- 
urn hlut svifta mig þeim forréttindum og tækifæri að tileinka, að 
Ininnsta kosti nokkurn hluta dags til þeirra liluta, sem göfugastir eru 
allra, og snerta liinn mest vaiðandi iiluta sálar minnar. llinsvegar 
getið þér glögglega séðhvernig það er samkvæmt skýringu þeirri, er ég 
hefi gjört á tilbeiðslunni og tillilýðilogt, i ð vér opnum opinher bóka- 
söfn og myndahallir á sunnudögum og gjörum það svo auðvelt, sem 
hægt ar, fyrir fóik í borgunum, aö komast út á land til skemtana og 
hressingar á þessum lielgu dögum. Kg vil halda þessari stund, sem 
guðsdýrkunartíma, svo að vér getum varið henni til að efla og þroska 
og bæta kærleikann, breytni vora og hegðun. En svo vil ég og gjöra 
mönnum það svo auðvelt, sem auðið er, að fremja tilbeiðsluna á þenna 
margvíslega hátt, sem ég hefi talað um; að virða íyrir sér fegrðina í 
myndahöllunum, að rannsaka sanuleikann og lög guðs í hókhlöðunuia 



182 


og svo að heyra og sjá alt það út á landi sem er svo fagrt og yndislegt 
ög hressandi fyrir þá, sem lokaðir eru inni í borgunum meginhluta 
ársns. Þannig getr hin þrefalda guðsdýrkun iiaft nægilegt sviðrúm á 
þessum eina frjálsa degi vikunnar. 

Xú skal ég með svo fáum orðuln, sem mér er niögulegt skýra hugsjón 
mína um staðinn sem guðsdýrkunin ;í að fara frani á. Ef vér hefðum 
ekkert hús til að koma saraan í, vildi ég hafa það einhvernveginn á 
þessa leið : Það setti að vera fagrt að byggingarlagi, svo fallegt sem efni 
leyfðu. Það ætti að vera ímynd fegrðar og sannleika. Það ætti að 
henda oss upp á við, beiua öllura hugsunum og tilfinningum vorum til 
hæða. Svo viidi ég hafa í því fallegan söng, svo fagran söng sem hljóð 
færum og mannarödduui væri mögulegt að framleiða. En það sem 
mest'U varðaði væri þó það, að það enn þá meira en Westminster Ahbey* 
bonti mönnum og minti menn á afreksverk iiinna miklu andans nianna 
Ég vildi hafa í husi þessu enn þá meira af menjagripum og málverkum 
og myndastyttum, af öllum fógrum hlutum, er minna á dáðiík verk,en 
í nokkuiri kaþólskri dómkirkju. Brjóstmyndir, niyndastyttur, mál~ 
verk, menjagripir og alt, sem minnír á hina miklu og göfugu menn 
sögunnar ætti að vera þar, svo að hvar sem augað liti, þá kæmi mönn- 
uin til hugar eitthvert göfugt verk. Menn ættu þá að sjá einhverjá 
mynd, er vekti hugann til að hugsa um einn eðr annan, er hefir unnið 
mannkyninu þarft verlc í listum, í vísindum, í niannúð og mannkær- 
leika í öllum hinum breytilegu kjörum og störfum lífsins. Hinir miklu 
menn sögu vorrar ættu að vera þar. Loftið í liúsi þessu ætti að anga 
af sætum ilm er endrminning verka þeirra kveikti. Það ætti að titra 
af andlegri hreifmgu, er hin miklu verk þeirra vektu. Og, hvar, sem 
á liti, ætti sálin að sjá eitthvað, er vektu hinar göfugustu hvatir henn- 
ar, eitthvað er lyfti manninutu upp og hvetti hann til dáðríkra og 
dygðugra verka. 

Svo ætti öll hin innri starfsomi kirkjunnar að svara til þessara 
þriggja tegunda guðsdýrkunarinnar. Þ.ið ætti að vera eit-t aðalatriðið 
í starfi voru, að leiða auguu til að sjá og hjörtun til að finna allar þess- 
ar óeudanlegu tegundir fegrðar heimsins. Það mætti ekki skoðast ó- 
guðlegt af oss á sunnudagaskólanum eða í prédikunarstólnun að liða í 
sundr og skýra vísindaleg efni, að rekja sporin guðs í náttúrunni. Um 
fram alt ætti það að vera vort niark og mið, að gjöra karla og konur 


* Þar eru grafnir mestu atkvæðamenn Englands um fleiri aldir. 



183 


viðkvæmari, hreirmi, g'öfugri og hræsnisminní. Með þessari dýrkun 
snnnudag eftir sunnudag og dag effcir dag mundum vér styðja að því, 
að flýtja fyrir tíma þeini, er mannkynið væri orðið fært um að syngja: 

. Allr heimr inn Infar þig þtí hinn eilífi guð ! 


ritningarstaðir, er sanna Unitaratrú. 

[Þýtt]. 

v XVI. Faðirinn er kallaðr guð ICrists eins og guð kristinna 

manna. „Jesús sagði til hennar: .far þú til bræðra minna og 

segðu þeim, eg mun upp stíga til míns föðtir og yðar föður til míns 
g u ð s og yðar guðs. Jóh. 20, 17. , 

XVII. Postulinn aðgreinir guð frá Kristi og segir, „að hann (guð) 
sé hinn sæli og alvaldi k on u ngr konunganna ogdrottinn drottnanna,sem 
e i n n saman hefir ódauðleikann. 1. Tim. 6,15 og 16. Postulinn neitar 
þarna að Kristr hafl ódauðleika og sé konungr konunganna. 

XVIII. Enníreinr segir sami postuli, að "Faðirinn sé hi-nn eini 

guð og enginn annar: ,,.því jafnvel þó guðir séu kallaðir, svo vel á 

himni sem á jörðu. eins og sagt er: margir eru guðir og margir drottnar, 
þá höfum vér ekki nema e i n n g u ð. Föðurinn frá hverjum alt dr“. 

1. Kor. 8, 5—6. 

XIX. Kristr sagði sjálfr, að hann hefði valdið ge fi n s. „Allt 
vald er mér gefið á himni og jörðu“. Matt. 28, 18. 

XX. Hann neitar því beinlínis sjálfr, að valdið til að gjöra 
kraftaverkin komi frá sér sjálfum, heklr frá „Föðurnum" eða gi.ðs anda. 
„Faðirinn, sem í mér er hanngjörir verkin. jóh. 14, 10. og 
.„Ef ég rek út djöfla fyrir guðs anda“. Matt. 12, 28. 

XXI. Hann segir beinlínis, „að verk þessi vitni, ekki um, 
vald, sem hann hafi, heldr að Faðirinn haíi sent hann. Jóh. 5, 36. 

XXII. Kristr segir það skýlaust, að verkin liafl verið unnin ekki 
I sínu, heldr í „Föðarsins" nafni. Jóhannes 5, 25. 

XXIII Hann segir, að haun sé ekki sjálfr höfundr að sinni 





184 


eigin kenningu. „Jesús svaraði þeim og sagði: minn lærdómr er 
ekki minn, heldr þess sem mig sendi“. Jóhannes 7, lti. 

XXIV. Hánn segir, að guð „Fftðirinn" hafi innsiglað sig. 
Jóh. ö, 27. Hann hafi vald sitt frá honum. [Meira]. 


BORGAÐ „DAGSBRÚX". 

Arne—Jónas Magnússon. Cluirehbridge — Guðmundr Guðbrandsson. 
Heela—Jóliann Straumfjörð. ICeevvatin—Gísli Jónsson. Lundar P O — 
Jóh. Th Oddson [I & II]. Minneota—Barney Goodmanson[I]. Seattle— 
Sölve Sölvason. Winnipeg—Jón Hannesson,Þorbergr Féldsteð, MOSmith 
Sigrgeir Stefánsson, Jón Sigvaldason, Kristm Sæmundsson, Guðm. Thord- 
arson og Gunnar Sveinsson. 

ÞJÓÐVILJIXN TJNGI, IÍI.ér, árg. 40 nr, á $1,00. Ritstj. Skúli Thoroddsen. 
Hann er frjálslyndasta íslenzka blaðið, fiytr lesendum sínum innlendar 
og útlendar fréttir, fróðlegar, gagnlegar og ljóst samdar ritgjörðir, bóka- 
fregnir og fi. Bóksala G. M. Thompson. — Gimli, Man. 


STEFXIR, 30 tölublöð um árið, kostar $0,75, gefinn út á Akureyri. Flytr 
glöggastar fréttir af Xorðrlandi. Frjálslynt blað, fróðlegt og skemtilegt. 
Bóksala G. M. Thoinpson. -- - Gimli, Man. 


Nýjir kai.pendr ÍSAFOLDAR 1894, fá í kaupbæti: 

1. Sögusafn ísafoldar 1892, 270 bls., með 17 ágætum skemtisögum. 

2. Sögusafn ísafoldar 1893, 170 bls., með ágætum skemtisöguin. 

3. Pax vobiscum : Friðr sé með yðr, eftir hinn heimsl'ræga snilling pró- 
fessor H. Drummond, innbundið (48 bls.jl\ 

BÖKSALA G. M. THOMPSON. - -— GIMLI, MAN. 

Útsölumenn SUXNAXFARA í Vestrheimi eru: 

Sigfús Bergmann, Garðar, X.D.; G. S. Sigurðsson, Minneota, Minn., og 
Bóksala G. M. Thompson. -- -- Gimli, Man. 



G. M. Tiiompson hefir á hendi alla afgreiðslu á 
Dagsbrún og annast fjármál hennar. Kanpendr 
snúi sér því til hans, bæði með pantanir og borganir 


Hve nær sem kaupendr að „Dagsbrún" skifta um bústað, eru þeir 
vinsamlega beðnir að senda skriliegt skeyti um það til G. M. Thompson 

“DAGSBRÚX'* kemr út að minsta kosti einu sinni í mánuði. 


Árgangrinn kostar í Vestrheimi .$1,00 

Sendr til íslands en borgaðr liér .$0,75 

Sendr til Islands en borgaðr þar . Kr. 2,00 


- Verð árgangsins greiðist livervetna fyrir fram. -- 

Skrifetofa blaðsins er hjá 

Magn. J. Skaptason, 572 Alexander Ave., Winnipeg, Man. Canada. 


Ilitstjóri: Magn. J. Skaptason. 
Prentsmiðja G. M. Thompson. 










